Ynni 
Cymunedol: 
Cynyddu 
cyfraniad mewn 
marchnad ynni 
sy'n prysur 


newid 


citizens 
advice 


Defnyddwyr Ynni'r Dyfodol 


Mae ein rhaglen Defnyddwyr Ynni'r Dyfodol yn 
ystyried sut y bydd defnyddwyr o bosib yn 
defnyddio cynhyrchion a gwasanaethau ynni 
yn y dyfodol, a sut mae angen i farchnadoedd 
a rheoliadau newid i ddiwallu eu hanghenion. 





Mae marchnad ynni'r DU yn newid, ond 
ychydig iawn o arbenigwyr sy'n teimlo'n 
ddigon hyderus i ddarogan sut fath o 
newid sydd o'n blaenau. 


A fydd y broses o gynhyrchu ynni yn 
fwyfwy datganoledig? A ddylai mwy o 
brosiectau neu gwmnïau ynni fod mewn 
dwylo lleol? Oes modd denu diddordeb 
mwy o ddefnyddwyr yn y ffordd maen 
nhw'n defnyddio ynni? 


Mae cefnogwyr ynni cymunedol yn credu 
y gall amharu'n gadarnhaol ar y farchnad 
ynni, trwy ysgogi mwy o ddatganoli ar y 
farchnad ynni sydd naill ai'n eiddo i bobl 
leol neu wedi'i reoli'n lleol, gyda llawer 
iawn o ddefnyddwyr yn cymryd rhan, gan 
leihau costau ac allyriadau carbon yn y 
pen draw. 


Fel y cynrychiolydd statudol defnyddwyr 
ynni, mae Cyngor ar Bopeth wedi 
ymchwilio i'r modd mae defnyddwyr yn 
profi ac yn deall ynni cymunedol. 


Mae'r adroddiad 
hwn yn seiliedig 
ar ymchwil a 
gomisiynwyd gan 
Cyngor ar Bopeth 
ac a gynhaliwyd 
gan y Centre for 
Sustainable Energy 
(CSE) (heb ei 
gyhoeddi). 


Cynhaliodd CSE 
gyfweliadau 
manwl gydag 
ugain o 
ddefnyddwyr yn 
ymwneud â saith 
prosiect 
gwahanol. 
Holwyd 
cynrychiolwyr o 
11 o sefydliadau 
ynni cymunedol 
hefyd. 


Beth welsom ni 


Gr (? wo O 


Mae defnyddwyr yn teimlo'n gadarnhaol am 
ynni cymunedol ar y cyfan ... 


Mewn rhai achosion doedd pob aelod o'r 
gymuned ddiffiniedig ddim yn gallu cymryd 
rhan ... 


Cafodd rhai o'r defnyddwyr broblemau gyda 
phrosiectau ynni cymunedol... 


Mae sefydliadau ynni cymunedol wedi'u 
hysbrydoli gan y syniad o wneud rhywbeth 
newydd a gwneud gwahaniaeth i'w 
cymunedau... 


Weithiau, mae prosesau cwynion prosiectau 
ynni cymunedol yn gallu bod yn rhy 
anffurfiol... 


Mân broblemau oedden nhw'n bennaf, ac 
roedd cyfranogwyr yn barod i'w diystyru... 





HESTS O 


...0nd dyw tystiolaeth gadarn o arbedion 
costau, neu fanteision pendant eraill, ddim 
bob amser ar gael 


...aC mae targedu cwsmeriaid bregus yn gallu 


arwain at oblygiadau anfwriadol 


...a'r un mwyaf sylweddol oedd 
anfodlonrwydd gyda'r wybodaeth a 
ddarparwyd 


...ond maen nhw'n gallu anghofio am arferion 


da cyfredol wrth ddiogelu defnyddwyr 


...sy'n risg i sefydliadau sy'n darparu 
gwasanaethau i unigolion bregus 


...ond dyw hyn ddim yn gynaliadwy i sector 
uchelgeisiol sy'n tyfu 





Beth yw ynni cymunedol? 


Mae Strategaeth Ynni Cymunedol Llywodraeth y DU yn rhannu'r modd mae cymunedau'n 
ymwneud ag ynni i bedwar gweithgaredd gwahanol: 


e Cynhyrchu ynni (trydan a gwres) 

e_ Lleihau'r defnydd o ynni (mesurau arbed ynni a newid ymddygiad) 
e Rheoli ynni (cydbwyso cyflenwad a galw) 

e Prynu ynni (prynu neu switsio ar y cyd er mwyn arbed arian ar ynni) 


Mae adroddiad Cyflwr y Sector Ynni Cymunedol Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn dweud bod 
228 o sefydliadau ynni cymunedol cyfansoddiadol naill ai'n darparu neu'n datblygu prosiectau sy'n 
cwmpasu effeithiolrwydd ynni, cynhyrchu ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth carbon isel a mwy. 


Ar gyfer eich hymchwil, ein nod oedd deall sut mae ynni cymunedol yn gweithio i ddefnyddwyr pan 
mae'n cynnwys rhyw fath o newid i'r modd maen nhw'n defnyddio neu'n prynu ynni yn eu cartrefi. 
Felly, mae ein diffiniad ni o 'ynni cymunedol' yn llai eang na'r un a ddefnyddiwyd gan Ynni 
Cymunedol Cymru a Lloegr. 


Dim ond defnyddwyr neu ymarferwyr a oedd yn rhan o brosiectau sy'n cynnig gwasanaeth i bobl yn 
eu cartrefi a holwyd gennym. Roedd y prosiectau hyn yn cynnwys paneli solar ffotofoltaig 'Rent a 
Roof', tariffau cyflenwi trydan cyfatebol a chynlluniau 'talu wrth arbed'. 


Wnaethomm ni ddim edrych ar sefydliadau sy'n cynnig buddsoddiad mewn cynhyrchu ynni 
adnewyddadwy, neu gwmnïau cyflenwi ynni confensiynol dan berchnogaeth leol / awdurdod lleol 
(e.e. Bristol Energy / Robin Hood energy). 





Newidiadau o ran cyd-destun polisi Ynni Cymunedol 


Yn 2015, cafodd y cynllun Tariff Cyflenwi Trydan (Feed-in Tariff - FiT) ei adolygu a chafodd tariffau 
eu gostwng yn sylweddol, yn enwedig rhai oedd yn cefnogi paneli solar ffotofoltaig. Roedd llawer o 
sefydliadau ynni cymunedol, oedd yn dibynnu ar incwm o Dariffau Cyflenwi Trydan, yn poeni y 
gallai'r sector ddod i stop, ac na fyddai'n gwneud cyfraniad mor sylweddol i'r farchnad ag yr oedden 
nhw wedi'i obeithio'n wreiddiol. 


Ers hynny fodd bynnag, mae modelau busnes newydd wedi dod i'r fei, fel Energy Local - sy'n 
defnyddio cytundeb prynu pŵer (PPA) a'r farchnad leol fel dewis amgen i gymorthdaliadau'r 
llywodraeth. 


Mae Ofgem a'r Grid Cenedlaethol wedi ymgynghori ar newidiadau i strwythurau'r rhwydwaith 
trydan er mwyn caniatâu rhagor o hyblygrwydd. Gallai hyn alluogi sefydliadau ynni cymunedol i 
gynnig systemau rheoli'r galw, masnachu cymheiriaid i gymheiriaid a chynyrchu lleol. Gallai 
newidiadau yn y dyfodol i fodelau busnes cwmnïau rhwydwaith dosbarthu hefyd weld adfywiad 
mewn prosiectau ynni llai, gan gynnwys ynni cymunedol. 


Dyw ynni lleol a chymunedol ddim yn syniad newydd sbon: caiff ei drafod yn aml yng nghyd-destun 
marchnad ynni'r dyfodol. Wrth i'r farchnad barhau i newid, bydd digideiddio a'r data sydd ar gael yn 
ei gwneud hi hyd yn oed yn haws i brosiectau ynni cymunedol arloesi a theilwra modelau i bobl leol 
ac, yn fwy allweddol, dangos tystiolaeth o fanteision hynny. 


“The rise of decentralised power has gone hand-in-hand with a democratisation of the energy 
system. Not only are individuals and communities across Britain increasingly setting up — and 
co-owning — energy assets, but new business models are emerging that seek to scale up 
community involvement in energy." - Forum for the Future Wise Minds’ (2017) 








Mae defnyddwyr yn teimlo'n gadarnhaol am 
ynni cymunedol ar y cyfan 


© 


Dau o fanteision prosiectau ynni cymunedol sy'n cael eu hysbysebu 
amlaf yw biliau ynni rhatach, a lleihau allyriadau carbon. 


Roedd y defnyddwyr a holwyd yn credu eu bod nhw'n arbed arian, yn 
lleihau eu hôl troed carbon, a rhai'n teimlo bod ganddyn nhw fwy o 
gysylltiad â'u defnydd o ynni. Roedd rhai'n mwynhau'r her o newid neu 
leihau eu galw am ynni. 


Fe wnaethon nhw hefyd gyfeirio at rai manteision anuniongyrchol neu 
'feddal', fel cwrdd ag aelodau newydd o'u cymuned drwy'r prosiect, ac 
ymdeimlad o falchder o fod yn rhan o rywbeth arloesol. 


Mae canlyniadau 'meddalach' yn anoddach i'w mesur, ond mae 
defnyddwyr yn eu gwerthfawrogi, felly dylai sefydliadau wneud eu 
gorau glas i'w gwerthuso mewn ffordd drefnus, gadarn - e.e trwy 
arolygon defnyddwyr neu ffurflenni adborth. Mae hyn yn arbennig o 
bwysig wrth wneud honiadau fel rhan o ymgyrch farchnata prosiect 
neu wasanaeth newydd. 


“Mae'n dda i'r amgylchedd, ac mae'n dda i fy nghyfri banc.” 


“Roedden ni'n talu £70 y mis, ac mae ein cyflenwr newydd 
ddweud y bydd yn gostwng i £25.” 


Dyfyniadau gan ddefnyddwyr rent-a-roof 


o 





Ond does dim tystiolaeth 
gadarn o arbedion costau 
neu fanteision pendant eraill 
ar gael bob amser 


Mae modd mesur arbedion biliau a'r 
lleihad mewn allyriadau yn uniongyrchol. 
Fodd bynnag, nid oedd y defnyddwyr 
hynny a gredai eu bod nhw'n arbed arian 
yn seilio hyn ar unrhyw dystiolaeth gadarn 
(fel cymharu biliau). 


Mewn rhai achosion, doedd gwybodaeth i 
gymharu hyn ddim ar gael, oherwydd 
problemau gyda'r mesurydd deallus. 


Mae'r ffaith na allwn brofi'n bendant bod 
prosiect yn cyflawni'r hyn a gafodd ei addo 
yn broblem: yn enwedig pan ddaw hi'n 
fater o recriwtio cleientiaid newydd yn y 
dyfodol. 


Dylai tracio'r defnydd ynni, costau misol 
neu flynyddol, a chyfrifo'r gostyngiad 
mewn allyriadau carbon fod yn rhan o 
gynllun y prosiect. 


Dylai sefydliadau ddysgu o'r problemau 
technegol a brofwyd gyda rhai prosiectau, 
a dylai cyrff ymbarêl yn y sector helpu i 
rannu arferion gorau er mwyn osgoi'r 
problemau hyn. 





Mae targedu cwsmeriaid 


o Mewn rhai achosion doedd pob aelod o'r 
bregus yn gallu arwain at 


gymuned ddiffiniedig ddim yn gallu 
cymryd rhan 


D 


Gall prosiectau ynni gael eu cynllunio er lles cymuned leol mewn un 
ardal, neu ‘gymuned o ddiddordeb'. Sut bynnag rydyn ni'n diffinio 
cymuned, mae'n bwysig bod pob aelod yn gallu elwa'n gyfartal. 


Ni welodd ein hymchwil dystiolaeth o unrhyw ddefnyddwyr yn cael eu 
heithirio o brosiectau. Fodd bynnag, roedd rhai yn dal i fethu cymryd 
rhan mewn prosiectau am resymau'n gysylltiedig â'r cynllun, neu 
broblemau ymarferol y tu hwnt i reolaeth y sefydliad cymunedol. 


Roedd gan rai prosiectau gyfyngiadau ar nifer y cyfranogwyr, neu'n 
eithrio cartrefi â thoeau oedd yn anaddas i baneli solar. Roedd eraill yn 
colli allan oherwydd bod eu cartref wedi cysylltu â rhan wahanol o'r 
grid o gymharu â'u cymdogion ar yr un stryd. 


Doedd rhai ddefnyddwyr ddim yn gwybod yn iawn pam na allai eu 
cartrefi fod yn rhan o'r prosiect, a dim ond esboniad ar lafar oedd y 
rhan fwyaf wedi'i gael. Dywedodd rhai fod hyn wedi achosi siom a 
mân-densiynau cymdeithasol rhyngddyn nhw a'u cymdogion. 


“Mae'r trigolion hynny sy'n ddigon ifanc i'w ddeall yn iawn 
wedi bod yn reit awyddus i gymryd rhan, dw i'n credu. Ond 
dw i'n gwybod am griw o drigolion sy'n oedrannus ac efo 
problemau eraill o bosib, sydd ddim yn deall y prosiect.” 


Cwsmer Rent-a-roof 





oblygiadau anfwriadol 


Mae rhai sefydliadau cymunedol yn mynd 
ati'n fwriadol i dargedu pobl hŷn neu 
anabl, sydd weithiau'n gallu wynebu costau 
uwch os ydyn nhw angen defnyddio mwy o 
ynni yn ystod y dydd. 


Byddai'r rhai sy'n defnyddio llawer iawn o 
ynni heb os yn elwa ar filiau is, er yn llai 
tebygol o allu symud y galw efallai - er 
enghraifft, os ydyn nhw'n defnyddio 
cyfarpar meddygol. Gallai tariffau amser y 
defnydd gynyddu costau i gwsmeriaid 
bregus, os na allan nhw symud y galw o 
gyfraddau uwch ar yr adegau brig. Dylai 
sefydliadau cymunedol sicrhau bod darpar 
gwsmeriaid yn gallu dewis a fyddai tariff 
cyfatebol / amser y defnydd yn addas i'w 
ffordd o fyw nhw. 


“Roedd targedu aelwydydd bregus yn 
cyd-fynd â'n hamcanion o leihau'r defnydd o 
danwydd ffosil a charbon a hefyd yn taclo 
tlodi tanwydd i ryw raddau. ” 


Cynrychiolydd prosiect Rent-a-roof 





Cafodd rhai o'r defnyddwyr broblemau 
gyda phrosiectau ynni cymunedol 


Roedd enghreifftiau o broblemau gyda phrosiectau cymunedol yn 
cynnwys: 
e Defnyddwyr ddim yn deall gwybodaeth a gawsant am y prosiect 

Pa mor ddibynadwy yw'r dechnoleg - fel namau ar baneli solar 
Problemau gyda'r mesurydd - ddim yn gallu gweld data amser 
real, mesuryddion allan o gyrraedd 
Problemau gosod - e.e. mân ddifrod i'r cartref fel dŵr yn gollwng 
Diffyg gwybodaeth gan bartner cyflenwi mewn un prosiect tariff 
cyfatebol 
e Diffyg dewis o ran newid cyflenwyr mewn prosiect tariff cyfatebol 
e Partner allweddol i'r sefydliad cymunedol, fel cyflenwr ynni, yn 
mynd i'r wal 


Yn galonogol, ni welsom unrhyw enghreifftiau o ddiffygion mawr, ac ni 
ddylai'r enghreifftiau a gafwyd gael eu hystyried yn arwydd o broblem 
systematig gyda'r sector ynni cymunedol. 


“Daeth e'n ôl gyda nodiadau esboniadol, dwy dudalen A4. (...) 
Felly es i'n ôl ato a dweud, dim ond cerdyn hunanesboniadol 
gyda'r eiconau ry'n ni eisiau, sy'n egluro beth sy'n digwydd 
pan mae'r goleuadau'n fflachio.” 


Defnyddiwr Rent-a-roof 





Y broblem fwyaf oedd 
o anfodlonrwydd â'r 


wybodaeth a ddarparwyd 


Roedd rhai defnyddwyr yn rhwystredig bod y 
wybodaeth am y modd mae'r prosiect ynni 
cymunedol yn gweithio yn rhy gymhleth. 
Roedd y wybodaeth ysgrifenedig yn rhy hir, ac 
roedd angen graffeg i esbonio syniadau 
cymhleth. 


Rhoddwyd gwybodaeth ar lafar mewn 
cyfarfododydd cyhoeddus weithiau, ond ddim 
ar bapur. Felly, roedd defnyddwyr wedi drysu 
braidd ynghylch sut oedd y tariffau defnydd 
amser neu eu cyfarpar newydd yn gweithio. 


Dylai sefydliadau cymunedol sicrhau bod gan 
ddefnyddwyr y wybodaeth maen nhw ei 
hangen i elwa ar eu prosiect. 


“Cyn belled nad oeddech chi'n defnyddio mwy 
nag un cyfarpar ar y tro, fel defnyddio'ch 
microdon ar ei ben ei hun a ddim gyda'ch prif 
ffwrn, yna rydych chi'n arbed arian. Ond os 
ydych chi'n defnyddio'r ddau gyda'i gilydd, ry'ch 
chi'n defnyddio'r cwbl ar unwaith. Hynny yw, 
defnyddiwch nhw ar adegau penodol o'r dydd, 
fel peth cyntaf yn y bore - dyna'r amser gorau i 
ddefnyddio'r ffwrn”. 


Defnyddiwr ar dariff cyfatebol yn cofio'r 
wybodaeth a gafodd ar lafar. 





Mae sefydliadau ynni cymunedol wedi'u 


[vl] hysbrydoli gan y syniad o wneud rhywbeth 
newydd, a gwneud gwahaniaeth i'w cymunedau 


Dywedodd ymarferwyr eu bod nhw eisiau gwneud rhywbeth a oedd yn 
wahanol i'r model cyflenwyr / defnyddwyr prif ffrwd. 


Mae'r rhan fwyaf o fodelau yn cynnwys perthynas wahanol â'u 
haelodau, yn annog pobl i newid eu hymddygiad, i gysylltu'n fwy 
uniongyrchol â'u defnydd ynni, neu gyfrannu'n uniongyrchol at redeg y 
prosiect ei hun. 


Roedd gan ymarferwyr farn negyddol am y sector ynni prif ffrwd 
weithiau, ac mewn rhai achosion, wedi sefydlu eu prosiectau eu 
hunain mewn ymateb i fethiannau tybiedig y model prif ffrwd. O'r 
herwydd, roedd hi'n well gan rai ymarferwyr gyfeirio at gyfranogwyr 
eu prosiectau fel 'aelodau' neu 'gydberchnogion' yn hytrach na 
'defnyddwyr'. Roedd rhai'n credu eu bod nhw, fel sefydliad moesegol, 
yn fwy tebygol o drin eu cwsmeriaid yn deg o gymharu â chyflenwyr 
prif ffrwd. 


Nid oedd rhai ymarferwyr yn credu bod materion diogelu defnyddwyr 
yn berthnasol i'w sefydliad nhw, ac yn eu gweld fel set gul o 
weithgareddau rheoledig gan gyflenwyr ynni. 


“Does dim angen 'proses' arnom ni, achos ry'n ni'n malio am 
bob un o'n cwsmeriaid” 


Cynrychiolydd sefydliad Pay-As-You-Save 





m Ond ddylen nhw ddim 

anghofio am arferion da 
cyfredol wrth ddiogelu 
defnyddwyr 


Nid oedd ymarferwyr bob amser yn rhoi 
tystiolaeth glir o ddealltwriaeth neu 
brosesau cadarn gan gynnwys: 
e Darparu gwybodaeth glir a hwylus 
e Esboniad digon clir o hawliau'r rhai 
sy'n ymuno ac yn gadael y prosiect 
e Pwyslais ar ddefnyddwyr bregus 
e Diogelu data 
e Sicrhau bod y dechnoleg yn 
ddibynadwy 


Mae'n bwysig cydnabod bod ynni yn 
parhau i fod yn wasanaeth “hanfodol i 
fywyd”. Felly, byddem yn poeni pe bai 
unrhyw sefydliad yn cymryd yn ganiataol 
eu bod nhw'n trin defnyddwyr yn deg, ac 
yn eu diogelu nhw. 


Bydd arferion gorau mewn ynni 
cymunedol yn golygu sicrhau bod 
prosesau cadarn ar waith i ddiogelu 
defnyddwyr, a'u monitro i sicrhau bod y 
prosesau hynny'n llwyddo. 





Weithiau, mae prosesau cwynion prosiectau Mae hyn yn risg i 
ynni cymunedol yn gallu bod yn rhy sefydliadau sy'n darparu 


anffurfiol neu ad hoc gwasanaethau i unigolion 
bregus 
Roedd defnyddwyr yn hapus gyda'r dulliau gweddol anffurfiol o unioni 
camau, sydd fel arfer yn golygu cysylltu'n uniongyrchol â'r rheolwr Dydyn ni ddim yn credu bod y problemau a 
prosiect. Ond mae peryglon i'r dull hwn: nodwyd yn rhai systematig, a doedden 
& Mae dibynnu ar unigolyn yn cynyddu'r perygl o beidio â datrys nhw ddim yn rhoi cwsmeriaid mewn risg 
cwynion os nad yw'r unigolyn dan sylw ar gael, neu'n methu â sylweddol. 


datrys y broblem. Gall fod yn waeth mewn sefydliadau sy'n 
dibynnu ar wirfoddolwyr. 

e Mae hyn yn ei gwneud hi'n anoddach i godi pryderon am yr 
ungolyn ei hun, ac yn dibynnu ar bersonoliaethau a pherthynas 
dda rhyngddyn nhw a'r darpar achwynydd 

e Nid yw'n ddigon amlwg i'r cwsmer sut fydd yr unigolyn yn trin 
neu'n datrys ei gŵyn, neu sut y bydd yn unioni unrhyw gam posib 


Er hynny, mae llawer o sefydliadau 
cymunedol yn targedu defnyddwyr bregus, 
fel pobl hŷn, pobl ag anableddau, neu bobl 
sydd mewn tlodi tanwydd. Felly, mae 
polisïau diogelu ac unioni yn bwysicach 
fyth. 


Er enghraifft, byddai problemau a welsom 
“Sdim llawer o fynd ar ein llinell gymorth. Dw i'n credu mai gyda mesuryddion a difrod i gartrefi o 


problem 'golau coch yn fflachio' yw hi. bosib yn fwy difrifol i gwsmeriaid bregus 


nag i'r unigolyn a holwyd gennym. 
“Ymholiadau felly rydyn ni'n eu derbyn yn bennaf. Ond 8 80y DAN 


maen nhw'n gallu gofyn unrhyw beth. Nid dim ond ar gyfer Hefyd, roedd ein hymchwil arfaethedig i 
cwynion; mae ar gyfer unrhyw gwestiwn sydd ganddyn nhw dariffau amser y defnydd yn dangos bod 
am unrhyw agwedd ar y system dy'n nhw ddim yn ei deall. rhai aelwydydd yn llai tebygol o allu elwa 


ar gyfraddau allfrig trwy newid y galw. 
Felly, dylai sefydliadau cymunedol wirio 
bod defnyddwyr yn gallu elwa'n bendant ar 


Cynrychiolydd prosiect Rent-a-roof eu cynnig. 


“Felly, mae system ar gael, ac mae i'w gweld yn gweithio, 
ond 'sdim llawer o ddefnydd ohoni.” 








CE) Mân broblemau oedden nhw'n bennaf, ac 
(} roedd cyfranogwyr yn barod i'w diystyru 


Roedd llawer o'r prosiectau yn amlwg wedi'u hyrwyddo i ddefnyddwyr 
fel arbrawf neu beilot, felly roedd defnyddwyr ar y cyfan yn fodlon 
maddau pan nad oedd prosiectau yn cyrraedd eu disgwyliadau. 
Roedden nhw'n parhau i deimlo'n gadarnhaol ar y cyfan, oherwydd 
bod amcanion y prosiect yn apelio at eu gwerthoedd cyffredinol. 


Roedd y defnyddwyr y siaradwyd â nhw yn deall eu bod nhw'n cymryd 
rhan mewn rhywbeth newydd, heb ei brofi o'r blaen, ac yn 
gwerthfawrogi hyn fel rhywbeth cadarnhaol ohono'i hun. 


O ran y problemau a nodwyd yn ein ymchwil, mae Cyngor ar Bopeth 
yn credu y dylid manteisio ar y cyfle i ddysgu a gwella. 


Mae hanes hir o gynnydd pwysig mewn materion diogelu defnyddwyr 
na ddylid ei ddiystyru yn yr ymdrechion i arloesi. Mae sawl enghraifft o 
arferion da yn y farchnad ynni brif ffrwd y gallai sefydliadau 
cymunedol ddysgu oddi wrthynt. 


“Dw i'n gwneud hyn ar sail gwerthoedd ac yn ei weld fel 
rhywbeth hirdymor, ond dyw e ddim yn ymarferol yn 
fasnachol ar hyn o bryd ... mudiad ideolegol ydi o i bob 
pwrpas, yn hytrach nag ymgysylltu'n uniongyrchol â'r sector 
ynni fel y mae.” 


Defnyddiwr tariff cyfatebol 





Ond dyw hyn ddim yn 
gynaliadwy i sector 
uchelgeisiol sy'n tyfu 


Ni ddylai'r sector ynni cymunedol gynllunio 
i ddibynnu ar ewyllys da defnyddwyr 
ynghylch trafferthion cychwynnol, neu 
brosesau cwyno ad hoc amhenodol. Os 
yw'r sector i ehangu a chreu'r effaith 
bellgyrhaeddol y mae llawer o gefnogwyr 
yn ei gobeithio, bydd angen i ynni 
cymunedol apelio at grŵp ehangach o 
ddefnyddwyr sy'n llai tebygol o gael eu 
cymell gan werthoedd neu'r awydd i drïo 
rhywbeth newydd. 


Dylai rheolwyr cynlluniau geisio dysgu o 
broblemau cychwynnol a nodwyd gan 
eraill, a chynllunio i'w dileu o'u prosiectau 
nhw. Mae straeon am anghyfleustra a 
chynlluniau annibynadwy yn debygol o atal 
defnyddwyr llai seiliedig ar werthoedd rhag 
cymryd rhan. 


“A dweud y gwir, yr ochr yna - ynni 
ecogyfeillgar a'r elfen ‘leol’ - oedd y 
peth mwyaf i ni. Doedd y busnes arbed 
arian ddim mor bwysig.” 

Defnyddiwr tariff cyfatebol 


Casgliadau 


Rydyn ni'n gwybod bod sefydliadau ynni 
cymunedol yn gweithio'n galed gydag 
adnoddau prin i sefydlu prosiectau yng 
nghyd-destun polisi heriol sy'n newid. 


Er mwyn gwneud yn fawr o'u cyfraniad 
posib i farchnad ynni'r DU yn y dyfodol, 
dylai sefydliadau ynni cymunedol fod 
cystal os nad gwell na'r cwmnïau ynni 
rheoledig o ran gwasanaethau cwsmeriaid 
a diogelu defnyddwyr. 


Mae cael hyn yn iawn yn gyfle i wneud y 
gorau dros eu haelodau a'u cyfranogwyr, 
ac ehangu eu hapêl i grwpiau ehangach o 
ddefnyddwyr. 


Rhagor o wybodaeth: 


Dhara Vyas: 
dhara.vyas@citizensadvice.org.uk 


Credit: Andy Regan and Zoe Guijarro 


citizens Defnyddwyr 
advice E'n Ynni'r Dyfodol 








Argymhellion 


Beth bynnag yw dyfodol ynni yn y DU, mae'n debyg y bydd prosiectau ynni 
cymunedol yn rhan o'r dewis sydd ar gael. 


Mae Cyngor ar Bopeth, fel corff gwarchod statudol ar gyfer defnyddwyr y 
sector ynni, yn argymell bod sefydliadau ynni cymunedol yn mabwysiadu 
pum egwyddor allweddol wrth gynllunio eu prosiectau: 


| Casglu tystiolaeth o fanteision pendant i'r 
' rhai sy'n cymryd rhan 


| Cynllunio prosiectau cynhwysol ar gyfer 


db 
Ena pob aelod o'r gymuned dan sylw 


| Ymroi i nodi ac osgoi effeithiau niweidiol i 
' ddefnyddwyr 


` | Sicrhau bod trefniadau cadarn ar waith 
j : i ddiogelu defnyddwyr 


| Ei gwneud hi'n haws i unioni pethau os aiff 
| rhywbeth o'i le 





